



' 
| 


da Tf JFT AU SPL ud 


Chwythwch yr udgyrn ar gopa Baalsephon, 


, A. yrodd hi allan yn niwrnod ei balclider ? 





GI SLUYR DROM POT PE 





Y MOR COCH. 


B, MORGAN, ARGRAFFYDD, MERTHYR,. 





Gorchfygodd Jehofa! daeth rhyddid i'r caethion. 

Cenwch :—ucheldrem y celyn a dorwyd, 

Carlamau'r gwŷr meirch yn y tywod arafwyd: 

Mor wag oedd eu bost! ni wnaeth uw ond 
llefaru, 

Dyna fyrdd yn y dôn yn gwingo ac yn trengu! 


Cenwch yr udgyrn ar glogwyn Baalsephon, 
Marchogodd Jehofa ar war ei elynion ; 

Mawl, mawl i'r Gorchfygydd, Hosanah i'r Ior, 
Yr ormes y gladdwyd yn meddrod y môr! 

Ei air oedd y saetha ennillodd yr orchest, 
Anadl ei ffroenau oedd cleddyf y goncwest. 


Pwy ddychwel âr newydd i'r Aiplit am y niíer 


Edrychodd yr Arglwydd o le ei 0v0niant, 

A'i miloedd yn nhrochion y llif a soddasant! 
Chwythwch yr udgyrn ar aelgerth-Baalsephon, 
Mae Israel yn rhydd; a Pharao'n yr-eigion! 








2 


CAN MOSES. 


Jehofa sy'n teyrnasu, 
A'i enw'n gadarn IOR, 

Fe roes y march a'r marchog 
I gysgu yn y môr; 

Er cymaint eu cynddaredd, 
Er uched oedd eu rhoch, 

Fe'u claddwyd megis careg 
Yn eigion y Môr Coch. 


Preswylwyr Palestina, 
A Sehon fawr ei rym, 
A brenhiniaethau Canaan, 
A ddethant oll i'r dim ; 
O flaen Jehofa Nissi, 
A'r wialen ar y bryn, 
Amalec falch a gwympodd, 
Fe gofir 'rhawg am hyn. 


— 'Yr Arglwydd sydd ryfelwr, 


A noddwr Seion wan, 
Ei nerth, ei chân, a'i lloches, 
Yn nghanol dwfr a thân: 
Ei ddeheulaw ardderchog 
A. ddryllia'r gelyn cas ; 


; .Aneirif yw ei ddial, 


Rhyfeddol yw ei ras. 





Î 


——————— 


NAU in o 





NE 


—_——— 


Fy enaid cana-haleluia. 


í 
| Bydd baner yr Oen ar bob clo 





O deued nef a.daear lawr 
I foli'r Oen, yn dyrfa fawr, 
Fu farw ar Galfari brydnawn: 
Anfeidrol gariad Íor y nef, 
Rhown iddo glod âg uchel lef, 
Un iryd, un Hais, yn beraidd iawn! 


Fe'i rhow'd yn aberth ar y groes, 
Dyoddefodd yno angau loes; 
Agorodd ffordd i dd'od at Dduw, 

O ryfedd ras tywysog hedd 

At lwch y llawr oedd wael ei wedd, 
Mae modd i'r euog i gael byw. 


Gwnai'r haul dywyllu entrych nen 

Pan oedd e'n dyoddef ary pren, 

I brynu gwael golledig ddyn ! 
Pwy ddichon lai wrih gofio hyn, 
Na moli'r Oen fu ar y bryn, 

Âm fodd i olchi'r dî yn wyn? 


gwyn trwy'r India, 















4 | 
Cwyn y Negro am Ryddhad. ^ | 


“ SWEET HOME,” 


Brutania, Brutania, clyw, gwrando fy llef,. 
Ac aed fy ngriudianau I glustiau. y nef, 

Am ryddid o'm blinfyd, O brysied yr awr 
Cailf fllangell drom. Massa ei thaflu i lawr, 

; Daw, daw'r hyfryd ddydd, 
I'r negro o'i rwymau'gael myned yn rhydd, 


'Rwy'n frawd ì chwî, Gymry, er dued fy lliw, 
Mewn dygn gaethiwed, o'r braidd r'wy'n cael byw: 
Rhowch lef yu wastadol at orsedd. Duw Ion, 
Am iddo fy ngwared i allan o'm poen, 
Daw, daw 'r hyfryd ddydd, &c. 


Gwirionedd a glywodd y Negro, er caeth, 

Y newydd«Iramwyodd—o Frydain y daeth,. 
Fod ífynnon Calfaria yn golchi yn lân 

" Y Negro, er tloted, er dued ei raen. 

Daw, daw 'r hyfryd ddydd, &c.. 


Os gwelir y Negro rhyw fore yn lân, 

Rhyfeddol y.canmol, ac uchel ei gan: 

F'r hwn a fu farw a'r groesbren brydnawn: 

Y byddo'r gogoniant a'r moliant yn llawn, k 
Daw, daw 'r hyfryd ddydd, &c. 


Pryd hyn sychir dagrau y Negro dâ bach, 
Pryd hyn y ceir gweled ei fod yn holl-iach g: 
Heb loes nag un fflangell, nag aeth tan ei fron,, 
Yn mynwes Jehofa, o gyraedd pob tôn. 

Daw, daw 'r hyfryd ddydd, &c. 


Rhyfeddol fydd gweled y dyrfa yn nghyd, A 

O bob llwyth ac ieithoedd, o bedwar ban byd ;. 

'A'r Negïo bach, yntau, er dued ei liw, 

'Mysg ereill o'r dyrfa, yn canmol ei Dduw, 
Daw, daw 'r hyfryd ddydd, &c, 





